GALAR-GGAN 


AM Y DIWEDDAR 


BARCH. HENRY REES, 
LIVERPOOL, 


A fu farw y 18fed o Chwefror, 1869, yn 
2 oed, wedi bod yn gweinidogaethu yn 
Nghorff y Methodistiaid Calfinaidd am haner 
can mlynedd. 


GAN JANE HUGHES, 


PONT ROBERT. 





GALARGAN: 


——tt 


1 YR ugeinfed dydd o Chwefror, 
Ar nos Sadwrn, dyma'r awr, 
Daeth y newydd trwm i'm clustiau 
I d'wysog syrthio, a gwr mawr ; 
Gwr cadeiriol y gymanfa, 
T'wysog penaf Israel Duw, 
Un fu'n ffyddlawn dros eì Arglwydd, 
Peidiwch d'wedyd, ai gwir yw ? 


2 Dwedai rhywbeth wrthwy'r Sabboth 

Pan 'rown mewn myfyrdod dwys, 

Tro dy bin, mae'n rhaid i ganu 
'Rol dy frawd aeth tan y gwys; 

Fy nheimladau a'm gorchfygai, 
Troii wylo wedi'n draw, 

Methu credu mai gwirionedd 
Oedd y newydd hwn mewn braw. 


3 HENRY enwog, angel Oymru, 
Est ti adref, ai gwir hyn ? 
Mae y newydd wedi 'nharo, 
Nes yw 'nghalon fach yn syn ; 
A meddyliais pa fath gyfarch 
A fu rhyngot ti â'r llu, 
Ar ol landio trwy'r Iorddonen 
Mewn i byrth Caersalem fry. 














4 






























4. Wyt ti'n 'nabod pawb o'r teulu 

Sy yna'n ddysglaer fel y wawr ? 
Wyt ti'n gwybod "bod ni'n wylo 

Ar dy ol trwy Gymru'n awr ? 
Pa fath gyfarch a fu rhyngot 

A fy anwyl dirion dad ? 
Oyd-ryfelwyr fuoch yma 

Yn y brwydrau'n nydd y gâd. 


5_AÂ pha olwg gest ti hefyd 

Âr d' urddasol hynaf Frawd, 

'Tan goronau fyrdd myrddiynau, 
Nid yn wr gofidus tlawd, 

Fel bu yma ar y ddacar 
Pan yn talu'n dyled ni, 

Yn ei borffaith bur gyfiawnder 
Hoddyw dysglair iawn ych chwi. 


6 Hrenny fwyn a Hexny hawddgar, 
Hoffus iawn a llawn o hedd, 
Ai o fewn yr wythnos yma 
“Rhoir di yn dy ddystaw fedd ? 
Er im' glywed am dy farw, 
W£eihu eredu eto'n iawn, 
ffyd nes gwelir y gymanfa 
Heb dy swyn angylaidd ddawn. 


z Beth a wnawn nì, anwyl Arglwydd, 
Ŵeth a ddaw o Seion Duw, 
£ŷs aì di â'r holl enwogion 
_ Adref yna gydifyw? 
Wae fy nghalon yn ofidus, 
Ac mae miloedd heddyw'n brudd, 





Â bydd Seion yn ei mwrning 
O Gaergybi i ben Caerdydd. 


8 Pan ddoi'r newydd ì fy nghlustiau, 
Aeth fy nghalon fel y plwm, 
D'wedyd wnes, Nis gallaf oddef 
Y fath newydd trist a thrwm ; 
Âr y platform yn Nghaerfyrddin 
Daeth y newydd i mi'n syn, 
Roeddwn bron rhy wan i oddef 
Cenadwri drist fel hyn. 





9 Fe ddaeth engyl glân gogoniant 

Lawr i'r ddaear gyda brys, 

Yn osgorddlu tanllyd dysglaer 
Trwy awdurdod mawr y llys ; 

Angau'n datod, hwythau'n gwylio 
Un o berlau'r nefoedd wen, 

Ac,yn arwain HENny adref 
At y llu tu fewn i'r llen. 


O O, fy mrawd, os ym ni'n wylo, 
'Rwyt ti'n llon a hardd dy wedd, 
Wedi croesi'r afon donog, 
Dychryn angau du a'r bedd ; 
Y mae swn cerddediad lluoedd 
O fy mrodyr aeth yn mla'n, 
Yn creu hiraeth arnaf finau 
Am fyn'd adre' i Salem lân. 


11 Clywaf Seion heddyw'n wylo, 
Dyma faich, pa fodd i'w ddwyn, 
Colli angel yr areithfa, 
Oedd â'i lais fel nefol swyn :. 














6 


Pan y byddai yma'n traethu 
Cariad Duw a gwerth yr Iawn, 

'Fedra'i heddyw ddim mynegu 
Faint a ges o'i lestr llawn. 


12 Wylo raid, 8 wylwch greigiau, 

Mae hi'n myn'd ar Gymru'n nos, 

Colli'r llestri mawr fu'n cario 
Perlau pur ei angeu lo's ; 

Cofio'i eni'n wr cymanfa, 
Cofio'i destun cynta'n syn, 

Pan ddaeth atom 1 Bont Robert, 
Dyma'i destyn y pryd hyn :— 


19 Gostwng di fy nghalon, Arglwydd, 

At dy dystiolaethau pur, 

'N lle at ynfyd wag gybydd-dra, 
Melldith benaf môr a thir. 

Henny'n traethu, a'r nef yn gwlawio 
Manna fel coriander gwyn, 

A'r telynau yn Mhont Robert 
Oedd yn canu'n bêr pryd hyn. 


14 Dweyd am werth y tystiolaethau, 
Ninau'n teimlo'r cadarn sail ; 
Ef yn traethu, a'r telynau 
Yno'n canu bob yn ail; 
Ond mae'r newydd syn o'i golli 
Wedi rhoi im' brudd-der braw 
Ffordd i ganu, ffordd i dewi, 
Mae hi'n gyfyng ar bob llaw. 


15. Pan mae'r holl ryfelwyr penaf 
Yma'n gado'r maes â'r llu, 


7 


Dron a gofyn 'rwyf, O Arglwydd, 
Beth a ddaw o Seion gu ? 

Cofia, Arglwydd, dy ddyweddi, 
Cyn ei digaloni'n lân, 

Dyro d' Yspryd yma'n nerthol . 
Eto i enyn nefol gân. 


16 Wythnos cyn i'r newydd athrist 
Swnio ar fy nghlust mor brudd, 
Mi freuddwydiais 'mod i'n collì 
'R oll a feddwn—nos nid dydds 
Yn y fangrê lle yr oeddwn, 
Yn fy mreuddwyd y pryd hyn, 
Ues y newydd i ti hedeg, 
O, fy mrawd, i Seion fryn. 


17 Ac mi welais niwl a th'wyllwch 
Oll trwy Gymru yn ymdoi, 
Y goleuni fel yn cilio, 
A'r tywyllwch yn erynhoi, 
Nes oedd deffro imi'n felus, 
I gael gweled goleu'r dydd, 
Ond er hyny mae fy nghalon 
Am y breuddwyd yma'n brudd. 


18 Oolli'm cyfaill, dyma'r golled 
Ddaeth o'r breuddwyd rhyfedd hwn, 
Colli HENRY, pwy a draetha 
'R golled yma byth nis gwn ; 
Cerbyd Israel a'i farchogion 
Wedi gado'r maes a'r llu, 
Ni wna neb 'mo'r golled fyny, 
Arglwydd anwyl, ond tydi. 


WT a a MW O 
- dd Y 



































8 


19 Mi ymdrechais beidio canu, 
Teimlo £f” annheilyngdod mawr, 
Tan ddaeth angel Henny ataf 
Foreu'r Llun ar doriad gwawr ; 
Cana di, mae i ti roesaw, 
Mae holl ddoniau'r Nef o'th du, 
Wylo a galar sy'n gyfreithlawn 
Âr ol colli tí'wysog llu. 


20 Beth sy'n bod, O Nef y nefoedd, 
Wyt ti am 'speilio'r ddaear dlawd 
O bob un sy'n gallu traethu 
Am ogoniant Crist ein brawd ? 
Colli'r hen ryfelwyr enwog 
Oll o Gymru, dyma'r awr 
^R aiff hi'n dywyll fel y fagddu, 
Os na thora boreu wawr. 


21 Colli athrawiaethwr grymus, 
Un o gedyrn wyr y gâd, 
Colli brawd oedd colli HENRY, 
| Colli cyfaill, colli tad ; 
Colli lleuad oleu Cymru, 
Colli llusern yn y nos, 
Colli un oedd â'i holl enaid 
Yn dyrchafu Orist a'i gro's. 


292 Fel cerbydau Aminadab 
Bu ef yma yn ei ddydd, 
| Yn cario sypiau grawn Calfaria 
| I gynyddu'n gras a'n ffydd ; 
| Ac yn d wedyd am gau grefydd, 
Mai'r ynfydrwydd mwya” erioed, 





9 


Oedd proffesu enw Iesu, 
A rhoi'i ddeddfau dan ein troed. 


23 Mae'r Parchedig HzEuny heddyw 

Wedi hedeg uwch y llawr, 

Mor ddisymwth, fel na chafwyd & 
Nemawr rhybydd, O beth mawr ; 

Neu fe fuasai rhai o'i frodyr 
Yma'n gofyn ganddo'n gu 

Am ddau parth o'i yspryd enwog 
Hto i aros gyda ni. 


24 Neu fe fuasai Seion anwyl 

Yma'n deffro ar ei thaith, 

Ac yn gofyn pymtheg mlynedd 
Iddo'n rhagor gyda'r gwaith ; 

Colli'nadau, dyma golled, 
Colli'u hyspryd, colled fwy, 

Eisiau gweled rhai yn llenwi 
Eu mantellau mawrion hwy. 


25 Mantell ryfedd Christmas Evans 
Fel blew geifr Ioan gynt, 
Mantell danllyd fawr Elias 
Oedd â'i lais fel nerthol wynt, 
Mantell eang Hughes Pont Robert, 
Oedd fel rhyw behemoth mawr 
Yma'n plymio moreedd arfaeth 
Gyda'i frodyr ar y llawr; 


26 Ac yn treiddio rhyfeddodau 
Cariad tri phersonau'n un, 

Ac yn traethu am y cynghor 
Boreu mawr er cadw dyn ; 











10 


Mantell borffor Phillips Bangor, 
Sidan glas ein Henry mwyn, 
O, fy mrodyr, dewch i wylo, 
Gwnewch â'molwyfau gyd-ymddwyn. 


97 'Mantell Davis Aberteifi, 
Un ddiwniad hardd oedd hi, 
Fel gwisg uchaf ein Gwaredwr 
Pan oedd ar ein daear ni, 
Wedi'i pherarogli hefyd 
A grasusau Orist a'i groes, 
Ffydd a gobaith, cariad brawdol, 
Dyma dlysau mawr ei oes. 


29 Mantell dywysogaidd obry, 

Oedd fel brenin ar y llu, 

Yn adnabod delw Iesu 
Pa le bynag byddai hi; 

'Rwyf yn cofio'i bregeth ryfedd 
Yn darlunio Adda'r Ail, 

Archoffeiriad, sylfaen Seion, 
Ninau'n chwareu ar ei sail. 


29 Llosger y parwydydd bellach, 

Ynfyd ffol sectyddol sêl, 

Iesu Grist yw'r ffordd i'r bywyd, 
Drws y defaid yn ddigêl ; 

Moroedd yw ei gariad perffaith, 
Nofia'r llestri mwya' i'r lan, 

Heb ddim achos iddynt daro 
'N erbyn llestri bach a gwan. 


30 Ffydd a gobaith, cariad brawdol, 
Hwnw'n gaptain ar y llu, 








Uu 


Yn cyd-nofio trwy'r tymhestloedd 
Mewn i byrth Oaersalem gu; 
Deued pawb sy'n caru'r Iesu 
Mewn gwir undeb megys cynt, 
I gyd-lefain am awelon 
Mawr oddiwrth y pedwar gwynt. 


91 Cloddiwch i drysorau'r Beibl, 

Mynwch afael ar y graig, 

Felly cewch gyd-ganu'r anthem 
Fawr am gonewest had y wraig; 

Gyrwch ocheneidiau fyny, 
Â'r bobl ddwedont oll Amen, 

Felly cawn ni wel'd gogoniant 
Mawr y Gwr tu fewn i'r llen. 


92 Yn fy nhad 'roedd yspryd twysog, 

Cadwai bobpeth yn ei le, 

Ac nis gwnaed 'mo'r golled fyny 

_ mietoisyne'; 

Heddyw Heuny fwyn nefolaidd 
Sydd yn seraph tanllyd fry, 

Pwy a leinw'i le— does yma 
'R un o'i debyg yn y llu. 


99 Neb ond Iesu ddichon godi 
Gweision enwog megys oynt, 
Yma i alw yr awelon 
Mawr oddiwrth y pedwar gwynt ; 
Ac mae'r sypiau grawnwin aeddfed 
Ges i trwyddynt lawer gwaith, 
Fel yn newydd i fy enaid 
Nol eu myn'd i ben eu taith. 














12 


34 Ryw dro arall yn Mhont Robert, 
Nid wy'n cofio'r testun hwn, 
Ond y wledd wrth fwrdd cymundeb 
'R aeth fy meddwl arni'n grwn, 
A'r brawd anwyl yn darlunio. 
Crist yn nesu at ei Dad, ? 
Pan oedd Duw yn galw'r cleddyf 
Ddeffro i'w daro yn ddiwad. 


35 D'wedai'n rhyfedd am y cariad, 

Âm yr ing, y chwys, a'r gwaed, 
Pan oedd Ceidwad cu pechadur 

'N sathru'r gwinwryf tan ei draed ; 
Ffydd yn edrych trwy'r darluniau 

Nes yr aeth hi'n wledd ar g'oedd, 
Peraidd haleluia enwog, 

Ac yn orfoleddusfloedd. 


36 Diolch hefyd, meddai HENRY, 
Mai nid angel perffaith wyf, 

Ond pechadur tlawd colledig, 
Wedi'i gael mewn marwol glwyf ; 

Cawn, gyfeillion, meddai, yno 
Lawer mwy gogoniant fry, 

Mae'r Ail Berson heddyw'n briod 
Yn y nef â'n natur ni. 


37 Mae'r parchedig anwyl HENRY 
Erbyn heddyw'n un o'r llu 

Sydd yn seinio anthem bywyd 
Yn y freiniol ddinas fry; 

Yno 'r oedd hi'n goronasion, 

Ac yn seinio pur Amen, 


15 


Pan oedd Brenin y brenhinoedd 
Yn rhoi'r goron ar ei ben. 


38 Ac yn d'wedyd wrtho hefyd 
Yno ar 2)oedd y nefoedd fry, 
Da was da a ffyddlawn fuost, 
Dos 'mewn I'm llawenydd i ; 
Ar ol lludded maith a rhyfel 
O foreuddydd hyd brydnawn, 
Dyma d” orsedd, eistedd, gorphwys, 
Gwledda ar drysorau'r Iawn. 


89 Trwy ei genadwri hyfryd, 
Swyn eì ddawn i berchen ffydd, 
Ai'r cadwynau yma'n ddrylliau, 
Ninau'n chwareu â'n traed yn rhydd ; 
Yn y cymanfaoedd mawrion, 
Green y Bala lawer tro, 
Pan y doi'r awelon grymus 
O Galfaria, enwog fro. 


4'; Mewn cymundeb draw yn Ninbych, 

Amser y diwygiad mawr, 

Pan yn traethu cariad Iesu, 
Torodd dwyfol nefol wawr, 

Nes yr oeddym fel yn gweled 
Meichiau Seion uwch y llen, 

Gan lesmeirio o lawenydd, 
Haleluia mwy, Amen. 


A1 Fe ga'dd Hznny bob anrhydedd 
Gan ei frodyr yma 'nghyd, 
A'r chwiorydd arno'n gweini 
Yn y parlwr goreu clyd, 











14 


Stryt y Brenin wnaeth ei dderbyn 
Yn Nghaerfyrddin ^r olaf waith, 

Gyda Meistres Jones a'i phriod 
Ca'dd orphwyso ar ei daith. 


42 A bendithia di, O Arglwydd, 

Bawb fu'n gweini arno ef, 

Â gwir grefydd, i gael gwledda 
Fry yn mhalas Brenin nef; 

Ni fydd yno ffarwel sermon, 
Galar-gân nac wylo mwy, 

Pawb yn iach yn seinio'r delyn 
Âm rinweddau marwol glwy'. 


48 Dyma farwnad i'r dirwestwr 

Gan ddirwest-wraig Cymru fwyn, 
Wedi gwylio dridiau a theirnos 

I gael wylo a dweyd ei chŵyn ; 
Canu marwnad, beth yw hyny, 

Dim ond llaesu'm poen a'm cri, 
Cymysg yw o ganu ac wylo 

Yma ar ein daear ni. 


44 Deffro,eion, a gweddia | 
Âm ddau parth o'i yspryd cu, | 
Eto i aros yn y gwersyll, 
Yn lle gado pawb o'r llu; 
O flaen drygfyd y cymerir 
Y cyfiawnion adre'n awr, 
Ac mae hyn yn arwydd storom, 
Deffro, Gymru, galw am wawr. 


45 Chwithau'r weddw sy'n alarus 
Tan yr ergyd hynod hwn, 





19 


Pwy all draethu maint eich galar, 
Galar calon, galar trwm ; 

A'i ferch anwyl sy'n amddifad 
Heb ei thad fel finau mwy, 

Ymgysurwn yn yr Arglwydd, 
Ni gawn eto gwrdd a hwy. 


| 


46 A chyfarfod mewn cymanfa 

Bur ysprydol uwch y llawr, 

Lle na chaiff y gelyn creulawn 
Ddod a'i gledd i dori lawr; 

Yno bydd hi'n gwlwm undeb, 
Nofio moroedd cariad pur, 

Yn y berffaith lawn orphwysfa, 
Heb ddim llygredd, poen, na chur. 


47 Â'i gyfeillion yn Llynlleifiad, 

Mawr yw'ch galar yna i gyd, 

Llosgi i'r soced maech canwyllau, 
A'r meginau mawr ynghyd ; 

Colli ein cymylau mawrion, 
Sychder maith yn crino'r pren, 

Ac mae blodau gras yn gwywo, 
Eisiau'r gwlith o'r nefoedd wen. 


48 Megys d'wedodd HENRY anwyl, 
Âr y Green, a dyma'r awr, 
Ar ol claddu John Elias, 
Elias danllyd, seren wawr,— 
Uh gwrandewch drigolion Cymru, 
eth a dd'wedaf gan mor drist, 
Llosgwyd 'Lias lawr i'r soced, 


Ac heb dderbyn yma i Grist. 








16 



















49 Ac rwy'n ofni mynwch eto 
'N llosgi ninau yr un wedd, 
Myn'd tan chwareu a'ch pechodau, 
Heb un meichiau'n is na'r bedd ; 
Dyma'r siage o dan eì mwrning, 
Lias enwog fry mewn hedd, 
Calon pawb a garai Seion 
Bron a suddo'n drist eu gwedd. 


90 Mae fy nerth i wedi pallu, 

'Ngoleu'r nefoedd gwnes i'r gân, 

Ac am hyny rhown y moliant 
Mwy 1 enw'n Harglwydd glên ; 

Ffarwel iti 'mrawd anwylaf, 
Tan ddo'i inau at y llu, 

Lle mae myrddiwn o fyrddiynau 
'N seinio'r gân am Galfari. 


i 


YMNINIS NS NS NS FAS AS SS NE NF NL NES NF NE NENN NF NEF NF AL ND SEND FF NF NF FEN 


WILLIAM THOMAS, ARGRAFFYDD, CAERFYRDDIN, 





